Hl 


; 


Xx . 
RC GAE RS NU Ì———_— 


3y 
“ 


—— 





| 
1 
| 
| 
Î 
| 
| | 
Î 


4 


í 


2 





GALAR-GAN 


14 O EXON(C AU 


A gollwyd yn ymyl Llanelli, 
NOS FERCHER, YR 22 o IONAWR, 1868, 


YNGHYD A 


52 O'R MORW YR. 
Siw dwf Ny Nr Mewn Net wr N dw Ne *“wrNs* NIR NN Nu 


ENWAU Y LLONGAU. 


Eliza o Jersey—boddodd yr holl wyr, a'r A i 6 
Jeune Caline o Jersey—oll wedi boddi, ; AH 
. St. Catherine o Fay—oll wedi boddi, 6 
Sophia o Regneville—oll wedi boddi nifer ŷn anhysbys 
Charles Walker o Lanelli—oll wedi boddi. ............ 6 
Onward o Lanelli—oll wedi boddi nifer i HT 
Fanny Mary o Amlwch—oll wedi boddi,. Dn 
Huntres$—oll wedi boddi ,. 6 


Roscino—oll wedi boddi nifer yn anhysbys. nn 

Brothers.o Lanelli—y llong yn y golWg; and achub- 
wyd y gwyr ...... 

Water Lili—y llong yn y golwg, ond. yg gwyr wedi colli 4 

Fanny—y llong yn y golwg, ond y gwyr wedi colli , 

Anne of Barnstable—oll wedi boddi.. SD 

Amathyst o Dublin—ar Gw ond tybir fod. y gwyr 
wedi boddi,, «Fro 


ow soeeoeoeoo 90090906090 998 oOOO 

















CG NT A EUO AU II: 


WEN NAS ENAFN AN SN AN Sy 


Trist newyddion ddaeth i'n clustiau, 
îto ddechreu'r ílwyddyn hon, 
Sôn am rhyw ddamweiniau 'sgeler 
A basodd friw i lawer bron: : 
Trwy Lanelli a'r hamgylchoedd, | 
Gwelir lluoedd ar bob ll: aw, 
Ddydd a nos yn tywallt dagrau, 
A'i calonau'n brudd mewn braw. 


Pedair-llong-ar- bymtheg. ddarfu 
O Lanelli hwylio i ma's, 
Ionawr, sef yr ail-ar- hugain, 
I fyned ar y cefnfor glas; 

Yr oedd y morwyr yn dra gwrol, 
Fel arferol gyda'u gwaith, ON 
Yn anturio eu bywydau | 

Ar y môr a'i donau maith. 


Cyn pen dwy awr 'rol troi allan, 
Trist yw dadgan hyn yn awr, ai, 
Aeth pedair-llong-ar-ddeg yn ddrylliau 
Yn y môr a'i donau mawr; 
Yr ocdd y gwynt yn rwygo'r 'hwy liau, 
N os tori yr 'hw ylbrenau ffwrdd, 
Y môr a'i donau mawr echryslon 


Yn golchi y dynion dros y bwrdd. 


Yr oedd yr olygîa' n un arswydus, | 
'Torcalonusim i ddweyd, “a 
Elfenau natur oedd mor gryfion, 
Ni wyddai'r dynion beth i'w wneud, 


"a A gwn yw 
o” ŵ As 
“co wy sa 




























o 






Yr o'ent yn npolwg tir Llanelli, 
Mewn ymdrech am y bywyd brau, 
'Trist yw'r newydd a gaf adrodd— 
Boddodd haner cant a dau. 


Perthynai llawer i Lanelli, 
Rhy faith i'w henwi hyn o.bryd, 
Capten Clement a'i fab siriol 
7. Aethant i'r anfarwol fyd ; 
i Daniel Rees a Christopher Lewis, 
Dau b;lot medrus oeddent hwy, 
:' Heblaw ereill o Lanelli 
Na cheir yn fyw eu cwmni mwy. 


a An 'Trwy Gastell Nedd ac Abertawe, 
Clywir cwynion ar bob cam, 
Y wraig ar ol ei hanwyl briod, 
Ac am ei mhab y cwyna'r fam; 
Nid oes dim ond swn. galaru 
| « Ar lanau moroedd Cymru 'nawr, 
Gwragedd gweddwon, plant amddifaid, 
Sydd yn teimlo colled fawr. 


Yn Ffrainc y gwelir gruddiau gwlybio 
Ac ar dir y Werddon draw, 

Am berth'nasau a chyfeillion 
Llawer calon sydd mewn braw ; 

Y difrod mawr wnawd ar fywydau, 
Yn y tonau fel daeth sôn, 

Barodd ofid mawr a bn 
I drigolion Amlwch, Môn. 


a< 


Mae ryw ruddfan frwy yr holl wlad, 
6 O Lynlleifiad i Gaerdydd, 

| Am yr erchyll longddrylliadau, 
Llawer bron sy dd heddyw'n 'brudds 


4 


Gwelir dagrau yn Llanelli, 
Abertawe, Castellnedd, . 

Ac yn Amlwch teimlir gofid 
Am forwyr aeth i'r dyfrllyd fedd. 


Bydded i'r rhaî sydd yn alarus 
Orphwys ar ewyllys Ior, 
Gan mai Ef sy'n llywodraethu 
Af y tîr ac ar y môr; 
Duw ofala am y gweddwon, 
A'r amddifaid yn mhob man, 
Mae yn barod ar bob amser 
I wrando cwyn a gweddi'r gwan. 


Gymry anwyl, ceisiwn beunydd 
Am wir grefydd yn ei grym, 
Hon a'n ceidw yn y diwedd 


Yn ngwyneb llid dialedd llym; 
Ac ymdrechwn fod yn barod 

I gyfarfod Orist ein Pen, 
A chael canu yn ei gwmni 

Yn ngwlad goleuni mwy, Amen. 


DEwi Mepzi. 





